KWA AJILI YA RADHI ZA ALLAAH, 
MAGEREZA YANUKIA 
MANUKATO 

Imeandikwa na Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdis7 

General Intelligence Prison Facility, Jordan — Cell No. 63 
IdAl-Adh'hd 1414 H 
(Allaah amtoe Gerezani haraka) 

Wafasiri: Arabic - English At-Tibyan Publications 

English - Kiswahili Abu 'Asim 


Ndugu yangu Mpenzi, Unayeishi katika Jela hizi 
Nakuandikia nikiwa na huzuni (Masikitiko), 

Ikiwa utamtegemea Allaah kweli-kweli 
Basi utakudhuru nini msiba wa sasa? 

Tanabahi ndugu mpenzi, juu ya kufanya dhana mbaya 
Kuhusu Ahadi ya Allaah, Muweza na Mwenye nguvu. 

Hakika, Amewaahidi Waumini Nusrah 
Kania alivyomnusuru Yunus kutoka katika Kiza kinene cha Tumbo la Samaki, 

Ndugu Mpenzi, Kabla yako, wamepita Wakongwe 
Jela hizi, ni kama tu Jela zile, 

Je, Yusuf hakukaa humo kwa kipindi 
Na Musa, Madhalimu walimtisha nayo [kumfunga], 

Na hivyo ndivyo Nabl wa Allaah Mkarimu 
Kumfunga yeye, Wapagani walipanga njama, 

Basi Rabb wangu alimnusuru yeye kupitia Hijrah 
Akiwa pamoja na huyo Rafiki Mwaminifu, 

1 




Na katika nyayo zao Waumini walipita 
Kama Ahmad, Imam madhubuti huyo 

Vilevile Ibn Taymiyyah alibarikiwa kwayo 
Katika Gereza [Ngome] la Sham, kama mfungwa aliikaa, 

Mamia ya Maelfu ya Waumini wa Kweli 
Walikaa kwa muda ndani ya Magereza haya, 

Usiwe mnyonge, ndugu Mpenzi, wala usikate Tamaa 
Wakati wako ukifika, wala usijisalimishe 

Jifanye mwenyewe madhubuti kwa kumkumbuka Allaah, Aliye Mkuu 
Na harakisha katika kukihifadhi [moyoni] Kitabu Bayana, 

Hilo katika Moyo wako ni Kishikio madhubuti kilicho Salama 
Na hili katika Itikadi yako ni chakula chenye kukusaidia, 

Haya ni Masaibu, punde tu yote yataisha 
Na yatakayobakia ni Matunda na Manufaa mengi, 

Hivyo wakikutisha na kukuogofya 
Kamwe usilegee, au kuwa mlaini kwao, 

Na hata kama wakikutukana, na wakakutesa 
Na kama wakikupiga, Usijisalimishe, 

W ewe si wa kwanza kuteswa 
Kwa ajili ya Dini Kuu na Shari’ah ihyo Bayana, 

Wala hauko peke yako katika njia hii 
Kwani kuna makundi yasiyohesabika tangu tniaka, 

Na ikiwa 'Id ikipita, na mtoto (wa kiumej akazaliwa 
Na miezi ikapita, ilihali umefungwa, 

Usihuzunike Ewe ndugu yangu wa walio wema 
Kutokana na kuiacha familia na kupoteza watoto, 

2 



Na kama Wakiwazuilia wasikutembelee 
Na pia barua zao zisionekane, 

Hivyo ikiwa hivi ni kwa ajili ya Rabb na Dini 
Basi iko wapi Subira, iko wapi YaqTn!? 

Na ziko wapi khutbah zako zlizopita 
Kuhusiana na (Uzito waj Millah ya Mtume Mwaminiwa?! 

Rafiki huyo Mwandani (Al-Khalll) alienda kwa moyo safi 
Kumchinja Mwanae, mtihani wa wazi, 

Siku ‘Adhim, siku tukufu kama ya leo 
Bila huzuni yoyote, akamlaza chini katika uso wake, 

Hivyo Rabb wangu akamnusuru yeye kwa Fadhila [Mapenzi] zake 
Na akamkomboa kwa kondoo aliye nona, 

Lakini wewe, Wanao wako katika maisha yenye ulinzi siku zote 
Na liwazo na furaha, na makazi ya amani, 

Na haujaambiwa uwachinje wao 
Badala yake, kwa ajili ya Subira tu ya utengano wa Muda mfupi, 

Kwani hakika, wako katika ulinzi wa Rabb mwingi wa Rahmah 
Na uko itikafu (faragha) NAYE (Allaah) na IMANI, 

Kwa ajih ya Radhi za Rabb na Kuisaidia Dini 
Uhai na watoto wote viankuwa havina thamani, 

Kwa ajili ya Radhi za Rabb, Muweza na Mkarimu 
Magereza yanukia manukato, na Machungu kuwa Tamu... 


3 



